vigt ti Frome st 


Heiðarvísir 


Ge 


til að þekkja 


Einkenni á mjólkurkúm, 


(með 69 myndum). 


Útgefendur : 


J. J. Borgfirðingur F. Steinsson 
bókbindari. bókbindari. 
J. Grímsson 
gullsmiður. 


(í EN 
( LANDSBÓKAAFN ) 


a 


Akureyri farði 


Prentað í psentsmiðju Norður- og Austurumdæmisins, 
hjá H. Helgasyni. 


= 


INNGANGUR. 


Bað er efalaust óþarfi að fara hjer að telja 
mönnum trú um það, hversu arðsamt það sje 
fyrir bændur, að hafa góðar mjólkurkýr í búi 
sínu, eða hve mikill munur sje á því að eipa 
góðar kýr og ljelegar; því hver, sem nokkuð 
hefur fengizt við búskap, eða ber hið minnsta 
skyn á þá hluti, er til búskapar heyra, hlýt- 
ur að vera sannfærður um þetta, þá er þess 
og ekki heldur þörf, að sannfæra neinn um 
það, hvað mikilsvert það er fyrir búendur, að 
geta eptir óbrigðulum einkennum sjeð undir- 
eins á hverri kú hve góð hún er til mjólkur, 
og jafnvel dæmt um nýbornar kvígur hvað 
góðar mjólkurkýr þær verða með tímanum, ef 
þær eru látnar lifa. Það getur ekki hjá því 
farið, að hver maður sjái hvað mikla og marg- 
falda hagsmuni þessi þekking hlyti að veita 
í landbúnaðinum, væri hún almenn. 

Menn hafa reyndar lengi haft ýms merki 
á mjólkurkúm, svo aðgætnir menn, sem lagt 

1* 


4 


hafa fyrir sig að þekkja þau, hafa opt getað 
farið nærri um það hvernig kýr hafa verið til 
mjólkur, þegar þeir hafa skoðað sköpulag þeirra. 
Þó hafa öll slík merki reynzt mjög óáreiðan- 
leg og ónákvæm, unz frakkneskur maður nokk- 
ur fann ný einkenni á mjólkurkúm, sem langt 
bera af öðrum eldri einkennum, og heita mega 
óbrigðul. 

„Þessi frakkneski maður hjet F. Genon, 
og var sonur jarðyrkjumanns nokkurs. Fram- 
an af lagði hann sig eptir að nema sem bezt 
atvinnuveg föður síns, og til þess heyrir, með- 
al annars, að þekkja eiginlegleika jurta og ald- 
ina af ýmsum einkennum, er þau hafa á sjer 
hið ytra. Þegar Genon var 14 vetra gamall, 
var hann látinn gæta kýr einnar, sem faðir 
hans átti og var góð mjólkurkýr. Hafði hann 
sjer það stundum til dægrastyttingar að klóra 
henni, og tók þá nákvæmlega eptir háralagi 
hennar, því hann ímyndaði sjer að kýrnar 
hlyti að hafa einhver einkenni á sjer útvortis, 
er sýndu eiginlegleika þeirra, að sínu leyti eins 
og jurtirnar. — Nú aðgætti hann, að aptan og 
innanvert á lærunum, utan við júgrið á kúnni, 
var partur, þar sem hárið lá upp á við, og 
þegar hann klóraði henni á þessum stað, þá 


5 


losnaði þar uppúr einskonar ofur smágjör vær- 
ing; fór hann þá að skoða fleiri kýr og at- 
huga hvort þessu væri eins varið á þeim; við 
þetta komst hann að raun um það, að mikill 
munur var á þeim í þessu lilliti, og að því 
stærri og mjúkhærðari þessi partur var aptan 
á þeim, þess betri mjólkurkýr voru þær jafnan. 
Eptir þetta hugsaði Genon ekki um ann- 
að, en að taka sjer sem bezt fram í þessari 
þekkingu, en engan ljet hann vita hvað íhann 
hefði athugað í þessu tilliti Leið nú ekki á 
löngu áður hann varð fær að dæma rjett um 
hverja kú, er hann sá, hvað mikið hún mjólk- 
aði, hvað lengi hún stóð geld fyrir burðinn, 
og hvort góð mjólk var í henni eða ekki. 
Hann ferðaðist aptur og Íram um hjeraðið, skoð= 
aði kýrnar bjá búendum, og spurði þá hvort 
sú eða sú kýr mjólkaði ekki það, sem hann 
tiltók og s. Írv., og brást það ekki, að eig- 
andinn staðfesti þann dóm, sem Genon hafði 
kveðið upp; furðaði menn mjög á því hvað 
hann var nærgætinn, og margur trúði ekki öðru 
en að hann hefði fyrirfram verið búinn að 
komast eptir hvernig kýr hans mjólkuðu. 
Genon sannfærðist fljótt um það, að eng- 
in nema hann einn hefði tekið eptir þessum 


6 


einkennum á kúnum, því þegar hann spurði 
reynda búmenn, nautakaupmenn og dýralækna 
um einkenni á mjólkurkúm, þá hafði hver þeirra 
sín einkenni, er hann helzt tók mark á, sum- 
ir fóru eptir lögun hornanna, aðrir eptir lög- 
un júgursins, hinir þriðju eptir vaxtarlagi, hin- 
ir fjórðu eptir lit o. s. frv. En ætíð reyndist 
þeim mjög valt að fara eptir merkjum þess- 
um, og Genon styrktist því æ betur í þeirri 
trú, að hann hefði fundið hin einu áreiðanlegu 
einkenni. 

Árið 1829 byrjaði Genon kúaverzlun, og 
fjekk hann þá tækifæri til að skoða kýr úr 
ýmsum hjeruðum og frá ýmsum löndum; lagði 
hann nú hina mestu alúð á að komaskipulagi 
á fræði sína, og skipta kúnum í flokka og deild- 
ir eptir því sem einkennin á þeim voru ýmis- 
lega löguð. Árið 1828 bað hann vísindaskól- 
ann í Bordó (Bordeaux) að láta reyna sig í 
þessari list án þess að hann vildi láta upp- 
skátt hver þau einkenni væru, sem hann 
færi eptir.  Vísindaskólinn ljet að beiðni hans, 
og þótti hann vera furðu nærgætinn í því að 
meta kýrnar rjett, en ekki vildi skólinn á- 
kveða hve óbrigðul aðferð Genons væri, með- 


% 


an hann leyndi einkennum þeim er hann metti 
kýrnar eptir. 

Nú liðu enn 9 ár, unz landbúnaðarfjelag- 
ið í Bordó fór þess á leit við Genon, að hann 
ljeti uppskátt hverja aðferð hann hefði til að 
þekkja kýrnar svo nákvæmlega, og kaus fje- 
lagið nefnd manna til að reyna hann í þess- 
ari list. Hann skýrði þá nefndinni frá ein- 
kennum þeim er hann hefði fundið á kúnum, 
og ljet hana reyna sig í því að dæma um 
fjölda margar kýr, sem safnað var saman, úr 
ýmsum áttum í þessum tilgangi. Sannfærðist 
þá nefndin um, að aðferð hans væri hin ágæt- 
asta, og ritaði fjelaginu álitsskjal með hinu 
mesti lofi um Genon. Þegar fjelagið - hafði 
fengið nefndar álit þetta, veitti það Genon 
heiðurs pening úr gulli, kaus hann til fjelaga 
síns, skrifaði sig fyrir 500 exemplörum af 
bók þeirri er hann hafði í ráði að gefa út um 
þetta efni, og ályktaði að prenta skyldi nefnd- 
ar álitið, og senda það hverju búnaðar fjelagi 
á Frakklandi. Ári síðar 1838 fjekk Genon 
viðlíka mikinn heiður hjá búnaðarfjelaginu í 
Aurillac, sem einnig reyndi hann í sömu list. 

Þegar Genon hafði gefið út bók sína um 
einkenni á mjólkurkúm, fóru aðrar þjóðir einn= 


8 


ig að leggja sig eptir þessari þekkingu, og 
þýða rit hans á sitt mál. Árið 1846 kom út 
í Kaupmannahöfn dönsk þýðing af bók hans 
með nokkrum breytingum eptir Gustav Michel 
sen og er hennar getið í 4. ári Gests Vest= 
firðings, þar er og áætlun, um það hve mik- 
inn ágóða Ísland gæti haft af því, ef menn 
notuðu þekkinguna á einkennum Genons til að 
bæta kúakynið um allt landt. Síðan hefur 
danskur maður, Andersen að nafni, ritað bók 
um þetta efni, sem prentuð er í Nestved 1849, 
og hafði hann áður um nokkur ár, með hinni 
mestu alúð, lagt sig eptir að þekkja og nota 
einkenni Genons; eptir þeirri bók er rit þetta 
samið, sem nú birtist fyrst um þetta efni á 
íslenzka tungu. 

Þekking á mjólkurkúm, eptir einkennum 
Genons, hefur hingað til lítið eða ekkkert ver- 
ið stunduð á Íslandi, og þó einstaka maður 


1) Árið 1850, munu hafa verið á Íslandi nær hæfis 16,000 
fnllorðnar kýr, og ætti þá eptir þessu að vaxa mjólkin úr 
þeim öllum til samans um 15,040,000 potta, og þó pottar- 
inn sje ekki reiknaður nema 2 virði, yrði 313,833rd. 2. 
En árið 1855 munu kýr hafa verið hjerum 19,000, og ef 
þær mjólkuðu eins og hinar, yrði það 17,800,000 pottar, en 
potturinn reiknaður 4} eins og nú selst almennt, yrði það 
744, 166rd. 4ff ábati sem menn hefði hjer við, að hafa ekki 
nema góðar mjólkurkýr í búi sínu. 


9 


kunni að hafa fengið danska bók um þetta 
efni, og ef til vill lagt fyrir sig að þekkja kýr 
eptir því, þá hefir þó enginn orðið til að 
rita neitt um það, nema ef telja skal grein- 
ina Í Gesti Vestfirðing, sem áður var nefnd, 
og fræðir hún þó þann sem les hana, ekkert 
um efnið sjálft. Nú er það ætíð nokkrum örð- 
ugleikum bundið, að rita um það efni, sem 
engin hefur áður ritað um á sama máli, því 
þá þarf jafnan að smíða ný orð, og hefur þess 
einnig þurft í riti þessu, en mönnum eru þau 
ætíð ótöm í fyrstu, og kunna því ef til vill, 
ekki vel við þau fyrst í stað. — Annars var 
það tilgangurinn, að kver þetta gæti orðið sem 
sem stittst og ódýrast en þó um leið að sem 
mestum notum. „ Væri það æskilegt, að sem 
flestir af búendum ættjarðar vorrar hugleiddu 
þetta efni, eigi síður ean annað, sem styrkt 
getur til að efla velmeigun þeirra og búsæld. 


10 


Um einkenni á kúm. 


— 


Athugi menn hárið á mölunum og að 
utanverðu á lærunum á kúnum, þá sjest að 
það liggur allt ofan á við, eins og á öðrum 
snögghærðum dýrum, en sje háralagið betur 
aðgætt frá halanum ofan á júgrið, munu menn 
sjá stærri eða minni part, sem ber móti byrt- 
unni, nokkuð annan blæ en húðin í kríng. 
Þetta kemur til af því að hárið hefir þar 
gagnstæða stefnu, eða liggur upp á við, vjer 
köllum þennan part aptan á kúnni speldi, 
og á því eru einkenni þau, er Genon fann, og 
sem hjer skal nú lýsa. 

Það er áreiðanlegt að kýr, sem lítið 
mjólka hafa ætíð lítið speldi, en á góðum kúm 
er aptur stærri partur með hári, sem liggur 
upp á við innan á lærunum utan við júgrið, 
aptan á því sjálfu, og stundum upp undir 
hala, eða með öðrum orðum: þær hafa allar 
stórt speldi. Því stærra speldið er, og 
einkanlega því neðar sem það byrj- 
ar nær konungsnefinu og því hærra 
og breiðara það gengur upp eptir 


11 


lærunnm og út á þau, þessbetur mjólk- 
ar kýrin. Þetta er helzta atriðið í þekk- 
ingu Genons, eða aðalefnið í henni. Nú 
eru speldin og einkum að ofanverðu, mjög 
ýmislega löguð, þess vegna yrði það örðugt, 
eða nærri ótækt, að líkja nákvæmlega saman 
stærð þessara svo ólíku mynda; Genon hefir 
því skipt þeim í '8 flokka, eptir 8 aðal 
myndum, sem á þeim eru. 

Flokkum þessum gaf Genon nöfn eptir 
ýmsum hjeruðum á Frakklandi, þar sem hann 
fann flestar kýr af hverjum flokki; en með 
því þessi nöfn þykja ekki eiga sem bezt við 
í öðrum málum, þá hafa þeir sem þýtt hafa 
bók Genons, gefið flokkunum önnur nöfn ept- 
ýmsum algengum hlutum, sem speldin þykja 
líkjast mest að lögun.  Vjer viljum nú einnig 
fylgja þessari reglu og nefna flokkana þannig: 
1. flokkur, kýr með hörpuspeldi. 

2.  —  — — Íetilspeldi. 

3. 0 — — — strítuspeldi. 

4, —  — — kvíslarspeldi, 

5.  —  — — kólíspeldi. 
6 
7 
8 


-. 


. —  — — krókspeldi. 
. —  — — Íleigspeldi. 
. — „— — skjaldspeldi. 


12 


Við flokkaskipun þessa er einungis litið 
á lögun speldisins; en eptir hana kemur önn- 
ur skipting, og er þá litið til stærðar speld- 
isins; má álíta þá skiptingu meir áríðandi, því 
eptir henni fer mest um gæði kúa. Í þessu 
tilliti skipti Genon hverjum flokk í 8 deild- 
ir, og til þess að gjöra allt þetta sem skylj- 
anlegast, hefur hann gefið út sína mynd af 
hverri þessara 64 deilda, er sýna bæði lög- 
un speldisins og stærð þess í samanburði við 
aptur hluta kýrinnar. Einnig hefur hann 
til. greint hvað mikið kýr með hverju speldi 
geti mjólkað, þegar hún hefir nóg fóður, og 
hvað marga mánuði hún standi gjeld fyrir 
burðinn. En með því mjólkin fer að nokkru 
leyti eptir stærð kýrinnar, þá hefir Genon að 
síðustu, talið kýrnar í þrennulagi eptir vexti 
þeirra, 

Á myndum þeim, er hjer fylgja, sem ná- 
kvæmlega eru gjörðar eptir myndum Genons 
sjálfs, hvað lögun og stærð speldisins viðvíkur, 
sýnir hið svarta þá staði aptan á kúnni, 
sem hárið liggur ofan eptir, en hið hvíta 
þann part, sem hárið liggur upp eptir, eða 
speldið. — Í sumum bókum um þetta efni er 
júgrið og lærin dregin upp sitt í hverju lagi, 


13 


en þær myndir geta ekki orðið eins greini- 
legar, og eiga ekki við nema þann tímann, 
sem kýrin mjólkar mest. Hjer er því á mynd- 
unum að eins afinarkað kríngmál, eða randir 
speldisins, og mun eigi verða torveldara fyrir 
það að bera speldið á kúnum saman við mynd- 
irnar; en menn verða að Ímynda sjer, að 
lærin sjeu færð nokkuð út á við, hvort frá 
öðru, eða apturhluti kýrinnar líkari sljettum 
fleti, og fari ekki eptir stærð júgursins þann 
tímann, sem kýrin mjólkar lítið, eða stendur 
geld, heldur gæta einkum að því hvað speld- 
ið gengur langt út á lærin. 

Þess ber enn að geta, að Genon segir, 
að kýr, sem mjög vel er gjört við, geti mjólk- 
að miklu meir enn hann ákveður, það er líka 
sjálfsagt, að geldstöðutími kúa fer að nokkru 
leiti eptir fóðri þeirra. 


14 


1. Flokkur 


15 


Kýr með hörpuspeldi. 


Eptir því sem Genon ákvað Mjólka í | Standa geldar 
eiga mál. fyrir burðinn. 
Merkur Mánuði. 

Af 1.Deild| stór kýr 20 1 
meðal — 16 l 
lítil — 12 1 
Af 2.Deild| stór kýr | 18 1 
meðal — 14 9 
líil — 10 2 
Af 3.Deild| stór kýr 16 2 
meðal — 12 3 
lítil — 8 á 
Af 4.Deild| stór kýr | 14 3 
meðal — 10 4. 
lítil — 6 4 


16 


1. Flokkur. 
5. Deild. 6. Deild. 


17 


Kýr með hörpuspeldi. 


Eptir því sem Genon ákvað | Mjólka í |Standa geldar 
eiga mál. fyrir burðinn. 
Merkur | Mánuði 

Af 5. Deild | stór kýr 12 4. 
meðal — 8 5 
lítil — 4 5 
Af 6. Deild| stór kýr 9 5 
meðal — 5 6 
lítil — 3 7 
Af 7. Deild| stór kýr 6 6 
meðal — 3 7 
líil — 2 8 
Af 8. Deild| stór kýr 4 ri 
meðal — 2 9 
lítil — 1 9 


18 


2. Flokkur. 


1. Deild. 


19 


Kýr með fetilspeldi. 


Eptir því sem Genon ákvað Mjólka í Standa Ellu 
eiga mál. fyrir burðinn 
EI Merkur Mánuði 
Af 1. Deild| stór kýr 18 1 
| meðal — 14 1 
lítil — 10 1 
Af 2. Deild| stór kýr 16 1 
meðal — 13 21 
lítil — 8 gt 
Af 8. Deild| stór kýr 14 3 
meðal — 11 4. 
líil — 6 4 
Af 4.Deild| stór kýr | 192 4} 
meðal — 10 5 
lítil | — 4 5 


9% 


20 


2. Flokkur. 


6. Deild. 


21 


Kýr með fetilspeldi. 


Eptir því sem Genon ákvað Mjólka í | Standa geldar 
eiga mál. fyrir bnrðinn. 
Merkur Mánuði 
Af 5. Deild | stór kýr 10 6 
- meðal — 8 6 
lítil — 3 6 
Af 6. Deild! stór kýr 8 7} 
meðal — 6 7 
lítil — 2 í 
Af T. Deild | stór kýr 6 7 
meðal — 4 9 
líil — 2 9 
| 
Af 8. Deild} stór kýr 4 9 
meðal — 3 9 
lítil —— 1 9 


22 


3. Flokkur. 
1. Deild. 2. Deild. 


23 


Kýr með. strítuspeldi. 


Eptir því som Genon ákvað Mjólka í | Standa geldar 
eiga mál. fyrir burðinn. 
Merkur Mánuði 

Af 1. Deild| stór kýr 18 1 
meðal — 15 1 
lítil — 12 1 
Af 2. Deild| stór kýr 16 2 
meðal — 13 2 
lítil — 10 2 
Af 3. Deild| stór kýr 14. 3 
meðal — 11 3 
lítil  — 8 3 
Af 4. Deild| stór kýr 12 4 
meðal — 9) 4. 
líti — 6 5 


24 - 


3. Flokkur. 


ö. Deild. 


8. Deild. 


25. 


Kýr með strítuspeldi. 


Eptir því sem Genon ákvað Mjólka í |Standa geldar 
eiga mál. fyrir burðinn. 


Merkur Mánuði 


Af 5. Deild| stór kýr 10 ;ð 
meðal — 7 5 
5 6 


Af 6. Deild| stór kýr {í 6 
meðal — |) 6 
lítil — 4 7 


Af 7. Deild | stór kýr 5 7 
meðal — 3 9 
líti — 2 S 


Af 8. Deild| stór kýr 3 9 
meðal — 2 9 
til —- 2 9 


26 


4.. Flokkur. 


Kýr með kvíslarspeldi. 


27 


Eptir því sem Genon ákvað Mjólka í |Standa geldar 
eiga mál. fyrir burðinn. 
Merkur Mánuði 
Af 1.Deild| stór kýr 16 1 
meðal — 14 1 
lítil — ll 1 
Af 2. Deild| stór kýr 14 2 
meðal — 12 21 
lítil — 9 7. fap 
Aí 3. Deild| stór kýr 12 3 
meðal — 10 3 
lítil — li ð 
Af 4. Deild| stór kýr 10 4 
meðal — 8 4 
lítil | — 5 4 


28 


4. Flokkur 


„5. Deild. 6. Deild. 


8. Deild. 


29 


Kýr með kvíslarspeldi. 


Eptir því sem Genon ákvað Mjólka í | Standa peldar 
eiga mál. fyrir barðinn. 
Merkur Mánuti 
Af 5..Deild| stór kýr 8 Ð 
meðal — 6 5 
ht 4. ð 
Af 6. Deild | stór kýr 6 6 
meðal — 4. 6 
lítil — 3 GL 
Af í. Deild þ stór kýr A 7 
meðal — 3 9 
lítil — 2 0) 
| 
' 
| 
Af 8. Deild! stór kýr | | 3 9 
meðal — | 2 Sr 
li — | 1 9 


30 


5. Flokkur 


2. Deild. 


31 


Kýr með kólfspeldi. 


Eptir því sem Genon ákvað Mjólka í —| Standa geldar 
eiga mál. fyrir burðinn. 
Merkur Mánuði 

Af1.Deild| stór kýr | 16 1 
{meðal — 14 1 
lítil — 10 1 
Af 2. Deild| stór kýr 14 2 
meðal — 12 2 
líil — 8 2 
Af 3. Deild4 stór kýr 12 3 
meðal — 10 3 
lítil — 6 54 

s 
Af 4.Deild| stór kýr 10 4 
meðal — 8 4 
lítil — 5 4 


32 


5. Flokkur: 
5, Deild. 6. Deild. 


33 
Kýr með kólfspeldi. 


Eptir því sem Genon ákvað Mjólka í —|Standa geldar 
eiga mál. fyrir burðinn. 


Merkur Mánuði 
Af 5. Deild! stór kýr 8 5 
meðal — 6 5 
I 4 5 
Af 6. Deild! stór kýr 6 6 
meðal — 5 6 
lítil — 3 6 
Af 7. Deild | stór kýr 4 7 
meðal — 3 7 
lítl — 2 T 
Af 8.Deild| stór kýr 2 9 
meðal — 1 9 
lítil — 1 9 


34 


6. Flokkur. 


2. Deild. 


3. Deild. 


4. Deild. 


35 


Kýr með krókspeldi. 


Eptir því sem Genon ákvað Mjólka í —|Standa geldar 
eiga mál. fyrir bnrðinn. 
Merkur Mánuði 
Af 1. Deild| stór kýr 16 1 
meðal — 13 a 
lítil. — 9 1 
Af 2. Deild| stór kýr 14 2 
meðal — 10 2 
lítil — 8 2 
Af 3. Deild| stór kýr 12 3 
meðal — 8 Ð 
lítil  — 6 3 
Af 4. Deild} stór kýr 10 4. 
meðal — 6 4 
kl — d 


3% 


36 


6. Flokkur. 
5. Deild. 6. Deild. 


í. Deild. 


37 


Kýr með krókspeldi. 


Eptir því sem Genon ákvað Mólka í | Standa geldar 
eiga mál. fyrir burðinn. 
| Merkur Mánuði 
| 
Af 5. Deild | stór kýr 8: 5 
meðal — 4} 5 
lítil — ð3 ð 
Af 6. Deild| stór kýr 6 6 
meðal — 33 6 
lítil = — 23 6 
Af 7. Deild | stór kýr 4. „7 
meðal — 2 Fé 
lítil — 1 (5; 
Af 8. Deild} stór kýr 2 ) 
meðal — hi 1 
lítil: — 1 9 


38 


í. Flokkur. 


2. Deild. 


39 


Kýr með fleigspeldi. 


Eptir því sem Genon ákvað Mjólka í | Standa geldar 
eiga mál. fyrir burðinn. 
Merkur Mánuði 

Af 1. Deild| stór kýr 14 1 
meðal — 11 1 
lítil — 8 1 
Af9.Deild| stór kýr | 19 ÞE 
meðal — 9 2 
lítil — 7 2 
Af 3. Deild| stór kýr 10 3 
meðal — 13 3 
lítil — 3 
Af 4. Deild| stór kýr 8 4 
meðal — öz 4. 
til — 5 4 


40 


7. Flokkur. 
ði Deild. 6. Deild. 


41 


Kýr með fleigspeldi. 


Eptir því sem Genon ákvað Mjólka í | Standa geldar 
eiga mál. fyrir bniðinn. 
Merkur Mánuði 

Af 5. Deild, | stór kýr 61 5 
meðal — 4. 5 
lítil — 4. 5 
Af 6. Deild | stór kýr 5 6 
meðal — 3 6 
lítil — 3 6 
Af 7. Deild| stór kýr 4 7 
meðal — 2 8 
líti — 2 8 
Af 8. Deildj| stór kýr 9 9 
meðal — 9 9 
ii — 1 9 


42 


8. Flokkur. 


1. Deild. 2. Deild. 


3. Deild. 


43 


Kýr með skjaldarspeldi. 


Eptir því sem Genon ákvað Mjólka í |Standa geldar 
eiga mál. fyrir burðinn. 
Merkur Mánuði 
Af 1. Deild | stór kýr 12 1 
meðal — 9 1 
líil — 6 1 
Af 2. Deild stór kýr 10 2 
meðal — ) 2 
lítil — 5 2 
Af 3. Deild | stór kýr 8 3 
meðal — 7 st 
lítil  — 4 4. 
Af 4.Deild| stór kýr 6 4 1 
meðal — 6 5 
lítil  — ð ð 


44. 


8. Flokkur. 


6. Deild. 


"jf 


8. Deild. 


Kýr með skjaldarspeldi. 


45 


Eptir því som Genon ákvað | Mjólka í | Standa eldar 
eiga mál. fyrir burðinn. 
| Merkur íManuti 
| 
Af 5.Deild, stór kýr 5 3 
meðal — 5 6 
lítil — 2 6 
Af 6. Deild: stór kýr 4 Á 
| meðal — 4. 7 
lítil. — 1 7 
Af 7T.Deild stór kýr 3 8 
| meðal — 3 8 
BR a 9 
Af8.Deild) stór kýr) 2 9 
; meðal — 2 9 
lítil. — 1 5) 


| 
| 
| 
| 


46 


Verið getur að mörgum virðist við fyrsta 
álit, myndir þessar vera undarlega nákvæmar, 
og þyki jafnvel ótrúanlegt að þær sjeu á kúnni, 
en reynslan hefur sýnt hverjum þeim, sem al- 
varlega hefur lagt sig niður við að athuga 
þetta, að einungis mjög fá afbrigði frá mynd- 
um þessum eigi sjer stað, og honum mun sjald- 
an veita örðugt, að segja í hverjum flokki sjer- 
hver kýr eigi heima, jafnvel þó speldið hafi ekki 
öldungis rjetta lögun; og enn þá síður geta menn 
villzt á því, af hvaða deild kýrin sje, þegar 
þess er gætt, að allt er í því tilliti undir stærð 
speldisins komið, og að af tveim jafn stórum 
speldum er það betra, sem meira gengur út á 
lærin; að minnsta kosti er þá ekki myndunum 
um að kenna. Hvað hinum fáu afbrigðum frá 
myndunum við víkur, er þá það merkilegt, að 
þau aldrei hafa nokkra vissa reglulega mynd, 
svo talandi væri að hafa fleiri flokka, en þá 8 
er Genon hefur talið, og þar sem Genon lætur 
speldið ætíð vera meira vinstrameginn, ef það 
á annað borð ekki er jafnt til beggja hliða, 
t. a. m. á 6. flokki, þá segist Andersen að eins 
hafa fundið eina kú af 3000, sem lítið eitt veik 
frá þessari reglu. Það er því fullkomlega undra 
vert hvað náttúran fylgir föstum og óbifanleg- 


47 


um reglum í þessari grein, eins og líka hitt, 
að einum manni skyldi verða auðið, án nokk- 
urs leiðarvísis, að niðurskipa svo fullkomlega 
jafn margbrotnu efni. 

Þegar menn vilja færa sjer einkenni Ge- 
nons Í nyt, þá verða menn að gjöra sjer að 
reglu, að athuga fyrst hvert hárið liggur upp 
á við, eða niður á við, aptan vert og innan 
vert á lærunum útfrá júgrinu og eins á því 
sjálfu; en með því speldið er á þessum stað 
hjer um bil eins lagað á öllum flokkunum, 
geta menn undir eins fengið nokkurnveginn 
skýra hugmynd um gæði kýrinnar. Þetta 
getur sá sem vanur er orðinn sjeð langt til- 
sýndar, og þess vegna fljótt þekkt frá allar 
beztu kýrnar úr stórum kúa flokk. — Þessu 
næst athuga menn hvað langt speldið nær upp- 
eptir, og hvernig efri hluti þess er lagaður, 
telja menn þá kúna til þess flokks sem speld- 
ið líkist mest; en opt getur verið örðugt að 
greina sundur kýr af hinum lægstu deildum, 
eða þær sem hafa minnst speldi, því mismun- 
urinn er þar svo lítill og óljós, enda er sú að- 
greining ekki mjög Áríðandi í raun og veru. 
Hafi menn nú fundið af hvaða flokki kýrin er, 
þá reyna menn að finna þá mynd í þeim flokki, 


48 


sem líkust er speldinu að stærð, og eptir 
því sem verða má einnig að lögun, segir hún 
þá til af hvaða deild kýrin sje, nema á júgr- 
inu, eða öðrum pörtum speldisins; sjeu dílar 
af. hári, er liggur niðureptir, eða þá vik inní 
speldið, því þá verðurað draga stærð þeirra 
Írá stærð speldisins, og álíta kúna þeim 
mun lakari. Eins verður að hafa tillit jafn- 
aðarins milli efri og neðri hluta speldisins, með 
því neðri hluti þess er töluvert betri; af því 
flýtur það, að áður nefndir dílar á speldinu, 
eða skerðingar utan í það, hafa misjöfn áhrif 
eptir því hvað ofarlega þeir eru. Orsökin til 
þess að kýrin hlýtur að vera lakari þegar skörð 
eru Í speldið, eða dílar á því, er auðsjen þeg- 
ar aðal reglunnar er gætt, að nyt kýrinnar fer 
eptir stærð, eða flatarmáli speldisins, og þarf 
þetta því engrar frekari útskýringar. Hitt er 
torskildara að gæða munur geti verið á efri og 
neðri hluta speldisins, og dílarnir því haft mis- 
jöfn áhrif, eptir því sem þeir eru ofarlega eða 
neðarlega, hjer skal því bæta við lítilli athuga- 
grein um þetta: Eins og áður er getið, er 
neðri hluti speldisins hjer um bil eins lagaður á 
öllum flokkunum átta, og gæða munur þeirra 
er því einungis eptir stærðar mun þeim, sem 


49 


er á efri hluta speldisins. Nú stendur einnig 
svo á, að kýrnar af fyrstu deildum allra flokk= 
anna standa jafn lengi geldar fyrir burðinn, og 
sama má að mestu leyti segja um allar hinar 
deildirnar; þannig t. a. m., mjólka 2 kýr, sem 
önnur er af 1. deild 1. flokks, en hin af 1. 
deild 8. flokks, misjafnt í mál, en standa jafn 
lengi geldar. Á hinn bóginn eru speldin jafn 
stór að flatarmáli á kú af 5. deild 1. flokks, og 
annari af 1. deild 8. flokks, enda mjólka báð- 
ar jafn mikið í mál, en sá er múnurinn, áð 
hin fyrri stendur þrem mánuðum lengur geld 
fyrir burðinn, og er hin síðari því töluvert 
betri, kemur mismunur þessi af því,! að í 8. 
flokki er speldið eingöngu á júgrinu og lærun= 
um, utan við júgrið; en það er sannreynt að 
allar kýr, sem hafa speldið mest á þessum 
stað, standa skemur geldar heldur enn þær, 
sem hafa það mjótt, að neðan, enn upp hátt, 
þó stærðin sje jöfn þegar á allt er litið. Við 
hina fyrri reglu, „því stærra speldið er, því 
meira mjólkar kýrin,“ má af fyrtöldum orsök- 
um bæta annari reglu þannig: Því meir 
sem speldjið nær út á lærin frá júgr- 
inu, og einkum því hærra sem það 
gengur upp eptir þeim, þess skemur 


50 


stendur kýrin geld fyrirburðinn, éða 
þess meira mjólkarhún um áriðfram- 
yfir aðra með jafn stóru, en öðruvísi 
löguðn speldi. Af þessu hlýtur það að 
verða auðskilið, að áður nefndir dílar hafa meiri 
áhrif þegar þeir eru neðarlega á speldinu, eða 
lærunum, heldur enn þegar þeir eru ofarlega. 
Það leiðir og af því, að menn verða einkum að 
gæta nákvæmlega að neðri hluta speldisins, þegar 
því er líkt saman við myndirnar hjer í bókinni. 
Þegar menn nú hafa þannig dæmt um einhverja 
kú eptir myndunum, að svo miklu leyti verða má, 
athugi menn hvert ekki eru utan-vert eða of- 
anvért við. speldið aflangir blettir með stríðu 
hári, sem hvorki liggur upp nje niður, heldur 
til hliðar og. hvað mót:öðru, svo þar mynd- 
ast hárkambar; sömuleiðis aðgæta menn 
hvað húðin eða hárið „er. mjúkt á speldinu, 
einkum á lærunum og júgrinu. Hvorttveggja 
þetta hefur nokkur áhrif á gæði kýrinnar. Hvað 
hárkömbunum viðvíkur, þá gjöra þeir kúna 
nokkru lakari en hún væri án þeirra: því þær 
kýr, sem hafa. slíka kamba, standa annaðhvort 
miklu lengur geldar, eða mjólkin í þeim er að 
öðrumkosti mjög þunn og kostlítil. Hin smáu 
þverstrik á myndum þeim, sem hjer stan da 


öl 


sýna hvar og hvernig lagaðir hárkambar þess- 
ir venjulegast eru. 


Mýktin á speldinu gjörir meira að verkum, 
en menn Í fyrstu geta ímyndað sjer, því all- 
ar beztu mjólkurkýr hafa speldi svo mjúkt 
sem silkiflos (Flöiel) að þreifa á, og hárin á 
því eru svo smágjör að þau varla sjást. Á 
ljelegum kúm aptur á móti er speldið með 
stinnu hári og þykkri húð, og með því glöggv- 
ast er að sjá þau speldi, sem þannig eru, þá 
er mörgum Í fyrstunni hætt við að gæta ein- 
ungis að þeim, en ekki hinum, sem- lakara er 
að sjá, vegna þess að húðin og hárin eru svo 
mjúk og smágjör; hjer af flýtur þá, að menn 
4 


52 


geta leiðst til að dæma um kýrnar gagnstætt 
því sem rjett er. 

Genon segir að ætíð sje góð smjör- 
mjólk í þeirri kú, af hvaða flokki og deild 
sem er, þegar hún hefur mjúkt speldi, einkum 
þegar á það slær gulri slikju og gulværing eða 
smáhreistur sezt þar á húðina, en ekki getur 
hann þess, að kýrnar mjólki meira fyrir það. 
Aptur þykist Andersen hafa sannreynt að þær 
einnig mjólki töluvert meira, svo að kýr 
af 4. deild með mjúku speldi, mjólki opt lít- 
ið minna en önnur af 2 deild af sama flokki, 
sem hafi snarpt speldi. Mjög algengt er, að 
kýr hafi aptan á júgrinu tvo díla með hári, 
sem liggar niður á við. Dílar þessir eru venju- 
lega 2 þumlungar á lengd og * þuml. á breidd, 
og má álíta kúna, sem hefur þá dálítið lakari, 
en ef þeir hefðu ekki ver= 
ið, af því þeir gjöra speld- 
ið nokkru minna.  Einatt 
eru líka dílar af uppsnúnu 
hári ofanvert við speldið 
Í samastað, sem fyrnefnd- 
ir hárkambar eru vanir að 
vera, og gjöra þeir aptur 
að sínu leiti sitt til að 
auka speldið, því þá er 
að álíta sem viðauka við 
það. Dílar þessir eru sýnd- 
ir í myndinni sem hjer 
stendur hjá. 

Stundum vill það til, að 


53 


hárkambar myndast utan- 
vert við díla þá, er nú 
voru nefndir og eru þeir 
þá verri vottur, er þetta 
sýnt á næstu mynd. Opt 
er það að dílar þessir og 
hárkambarnir eru meiri 
vinstra megin, og stund- 
um vantar þá öldungis 
hægra meginn. 

Hjer að framan höfum 
vjer lýst speldunum með 
einkennum Genons, og 
skýrt þetta betur með 
myndunum; nú skal í fám 
orðum geta þess hvaða á- 
hrif sköpulag, holdafar og 
meðgöngu tími kýrinnar 


M hefur á einkenni þessi, 


og hvernig þau koma sýni- 
| lega fyrir sjónir á ýms- 
um tímum ársins. 

Það mun optast veita 
hægt að sjá, af hvaða 
flokki og deild sjerhver 
kýr er, þegar menn halda 
á myndunum við hlið- 
ina á henni og líkja þeim 
sem nákvæmast saman 
við einkennin á kúnni; 
þó getur staðið svo á að 


54 


þetta sje ekki alls kostar auðveldt þar, þegar kýr 
eru nýlega gengnar úr hárunum, er opt mjög 
örðugt að sjá speldið, einkum ef það er í ver- 
unni mjúkhært. Þá er líka opt bágt að sjá 
hárkambana sem áður eru nefndir, og gjöra 
þeir svo mikið til að ríra kúna, mega menu 
þess vegna vera varasamir ef þeir vilja dæma 
um kýr á þessu tíma bili. 

Því næst er það athugavert að skömmu 
fyrir og eptir burðinn er júgrið miklu stærra 
enn venjulega, og verður speldið við það tölu- 
vert stærra, en það á að sjer, svo menn kunni 
auðveldlega að ætla kúna betri en hún er í 
raun og veru, ef menn skoðuðu hana einung- 
is á því tíma bili; skyldu menn því ekki marka 
stærð speldisins minna enn hálfan mánuð fyr- 
ir eða eptir burðinn. — Á kvígum, sem ekki 
hafa fengið kálf, og eins á geldum kúm, sýn- 
ist aptur á mót speldið minna, en það reynd- 
ar:er, vegna þess þær hafa ekkert, eða mjög 
lítið júgur. 

Holdafar, eða útlit kýrinnar getur líka 
haft töluvert áhrif á speldið, einkanlega hvað 
mýkt þess viðvíkur, og er þó aðgætandi, að 
betra er að dæma um þetta þegar kýrin er 
fremur mögur en feit; því á þeirri kú, sem 
í verunni hefur mjúkt speldi, breytist það lítið, 
hvort sem hún er mögur eða feit nema það sem 
hárið verður, ef til vill, lítið eitt lengra sje 
hún mögur, án þess það missi mýktina fyrir 
það. Á þeim kúm, sem hafa snarpt speldi, 
getur það aptur á móti breytzt mikið, og orð= 


56 


ið sæmilega mjúkt þegar kýrin er í góðum hold- 
um, svo það þekkist trauðlega frá sannarlegu 
mjúku speldi. Hin gulleita væring Í speldinu 
hverfur venjulega á mögrum kúm, en er jafn- 
mikil á öllum tímum ársins ef kýrin er allt 
af í góðum holdum. — Hver sá, sem ekki er 
orðinn alvanur við að meta kýr eptir einkenn- 
um Genons, skyldi því vera fyrst í stað mjög 
varasamur Í þessu tilliti, þareð gæta verður 
alls, þess sem hjer er talið. 

Tölurnar, sem settar eru við myndirnar 
hjer að framan, sýna mismunin á því, sem 
kýrnar af hinum ýmsu deildum flokkanna 
mjólka í mál; en það væri mjög rangt, að 
líta eingöngu á þetta, því þess ber einnig að 
gæta hvað langur tími af árinu þær mjólka. 
Það var þannig áður tekið til dæmis að kýr 
úr 1. deild 8. flokks mjólkaði jafnmikið í mál, 
eins og önnur af 5. deild 1. flokks. Nú stend- 
ur hin síðar talda 4 mánuði geld fyrir burð= 
inn, en hin fyrnefnda að eins 1 mánuð, og 
er því miklu betri; eða með öðrum orð- 
um, hún mjólkar miklu meir um árið. Tafla 
sú, sem hjer stendur, sýnir hvaða kýr eru jafn- 
ar að gæðum, þegar litið er á það, sem þær 
mjólka um árið. 

Kýrnar eru því lakari sem þær standa 
neðar í töflunni, þær sem standa í sömu línu 
mjólka jafnmikið um árið. - 


56 


Í Lín- Flokkar. 

ar. (1.)2.13.14.15.6.17.1 8. 
A{1 | | A 
2 BR A ha: 
Er þó þ  77 9 
a.|312|2 Rg Aa Sg 
5. IR 
6.1413131 | 2 
7. | 8882} 
Bei 4|4 | | | 18 é 
9. |el414|4| |38 
10. |(515|0 | | || 
MM|6| | |5(5|5| |4 
12.) |6|6| | | |5S| 


Lakari kýr en þetta eru sjaldgjæfar, og 
geta þá varla heldur heitið mjólkurkýr. 


Um einkenni á törfum. 

Um speldin á törfunum er í öllu veru- 
legu hið sama að segja, sem um speldin á 
kúnum. Genon getur þess, að eins í fám orð= 
um, að tarfarnir hafi speldi eins og kýrnar, 
og að þau sjeu hjer um bil hálfu minni; 
enn á kúmum. 

Ekki hefur Genon neitt talað um, hvað 
margar kýr eða tarfa, hann hefur fundið ept= 
ir tiltölu af hverjum flokki, en Andersen seg- 
ir, að allur þorri kúnna í Danmörku sjeu af 
1. flokki, eða 60— 70 af hverjum 100. Apt- 


F tr 


ö1 


ur segir hann, að varla nokkur tarfur sje þar 
nema af 3. flokki. Nú hefur Genon ráðið til 
að halda kúm, svo opt sem verða mætti und- 
ir tarf af sama flokki; en í Danmörku mundi 
það eptir þessu sjaldan vera mögulegt. Ann- 
að hvort hefir því staðið öðruvísi á þessu á 
Frakklandi, eða Genon hefur ekki athugað þetta 
vandlega, og væri því gaman að veita þessu 
nákvæma eptirtekt hjá oss. 

Hvað stærð speldisins á törfunum viðvík- 
ur, þá fullyrðir Andersen, að hann hafi 
vitað tarfa hafa svo stórt speldi eins og kýr 
af annari deild, hefir hann því ímyndað sjer 
þá reglu að telja þá til 1. deildar, og svo 
framvegis, einni deild ofar, en kýr með jafn- 
stóru speldi; hefur því Genon, eptir þessu, 

- gjört heldur mikin mismun á speldum kúnna 
og tarfanna. 


Um einkenni á kálfum. 


Genon segir, að menn geti með einu sjeð 
einkenni hans á kálfum, sem orðnir eru 12— 
16 vikna. 

Þetta er nú sjálfsagt öldungis rjett, að 
því er stærð speldisins viðvíkur, því það er 
sannreynt, að menn geta miklu fyrri, ogjafn= 
vel á nýbornum kálfi, dæmt um neðri hluta 
þess, sem líka er mest um vert. Andersen 
segist hafa skoðað speldið á mörgum kálfum, 
bæði öldungis nýbornum og tveggja éða þriggja 


58 


nátta gömlum, og fundið það ekkert breytzt 
síðan hvorki að stærð. nje lögun neðri hlutans. 

Það er annars sjálfsagt miklu örðugra að 
sjá á kálfunum, hvort hárið liggur upp á við, 
eða niður á við, heldur enn á skepnunni þeg- 
ar hún er orðin þroskuð, og Í góðum hold- 
um, hljóta menn þar, ef þeir eru í efa um 
þetta, að strjúka hárið upp og ofan með hend- 
inni, til að finna hvort það heldur vill liggja, 
og er þetta ekki vandasamt, þegar búið er að 
temja sjer það. Undir eins eptir burðinn, eða 
þegar kálfurinn er orðinn þurr, er bezt að at- 
huga speldið; en eptir 3—4 daga verður það 
örðugra, því þá verður hárið venjulega úfið á 
kálfinum og leggst ekki aptur að skinninu fyrri 
enn hann er nokkurra vikna gamall. Reynd- 
ar er örðugt að sjá efri hluta speldisins svo 
snemma, og af hvaða flokki kálfurinn sje, en 
það er heldur ekki mjög áríðandi, þegar menn 
að eins geta hjer um bil sjeð hvað stórt speld- 
ið muni verða. - Um mýktina á speldinu er 
ekki hægt að dæma fyrri en kálfurinn er orð- 
inn svo sem ársgamall. 

Það er ekki lítill kostur á einkennum Ge- 
nons, að hægt er að sjá þau svo snemma á 
kálfunum, því þess vegna geta menn komizt 
hjá þeim kostnaði, að ala upp kvígur, sem 
ekki er auðið að geti orðið góðar mjólkurkýr, 
sömuieiðis geta menn valið tarfkálfa, sem bera 
með sjer, að þeir sjeu af mjólkurkúa kyni, og 
hljóti að verða góðir til undaneldis. Það er 
heldur ekki lítið undir því komið, að kynferði 


59 


tarfanna sje sem bezt, og menn hafa óræk dæmi 
fyrir sjer á öðrum skepnum, einkum sauðfjenu, 
hvað mikið má gjöra til að bæta kynið, þeg- 
ar menn velja hyggilega þær skepnur til und- 
aneldis, er hafa flesta af þeim kostum til að 
bera, sem menn helzt girnast. Þetta er reynd- 
ar þar hægra um nautgripi hjá oss, sem varla 
er litið á annað en einn kost, þ- e. mjólk- 
ur vöxtinn. í 

Ekki hefur Genon beinlínis talað um það, 
hvort speldið á kálfunum líkist optar speld- 
inn á föður þeirra eða móður, en rjeði ein- 
ungis til, að halda hverri kú undir tarí af sama 
flokki, sem hún er sjálf, því áleit hann að 
speldin á kálfunum, mundu verða óreglulega 
löguð. Þetta mundi nú, eptir því, sem áður 
er sagt, ekki vera vinnandi vegur í Danmörku, 
þar sem því nær allir tarfar eru af 3. flokki, 
en flestar kýrnar af 1. flokki, og þó segist 
Andersen ekki hafa sjeð myndir speldanna 
verða neitt óréklulegar fyrir þetta. Það ræð- 
ur og að líkindum, að sjaldnar hafi hitzt svo 
á, áður enn menn komust upp á að þekkja 
speldin, að kýr fengi við tarfi af sama flokki, 
og mætti eptir því ætla, að speldin hefði enga 
reglulega mynd framar, en þó er þetta gagn- 
stætt reynslunni. Andersen þykist annars hala 
nokkra reynslu fyrir sjer í því að kvígukálí- 
ar hafi optast eins lagað speldi og móð- 
ur þeirra, eða verði í sama flokki, en að stærð= 
in á speldinu líkist aptur venjulega meir 
því sem er á föðurnum. Nú með því öllu 


60 


meira er komið undir stærð en lögun speld- 
isins, þá verður eptir þessu mesta nauðsyn á 
því, að velja tarfa með stóru speldi til und- 
aneldis; en vissast er þó að kynið sje sem 
bezt vandað í báðar ættir. 


Um heiztu kosti á einkenn= 
mm Genons. 


Menn hafa reyndar áður haft ýms ein- 
kenni á mjólkurkúm, en mikið vantar til að 
þau sjeu eins nákvæm og einkenni Genons, 
enda geta þau jafnvel brugðizt með öllu, þar 
sem Genons mega heita öldungis óbrigðul; 
skal hjer að eins drepa á helztu aðalkosti þeirra, 
og eru þeir þessir: 

1. Að eptir þeim má sjá með vissu hvort tarf- 
ar eru af. góðu mjólkurkúa-kyni eða ekki. 

2. Að þau sjáist svo snemma á kálfunum. 

3. Að eptir þeim má að greina f ákvæmlega 
gæða mismun kúa, eða tilgreina með töl 
um, hve miklu ein kýr er betri enn önnur. 

4. Að menn þurfa einungis að vita af hvaða 
flokki og deild einhver kýr er, hvað stór, 
og hvert hún hefur mjúkt speldi, eða með 
hárkömbum, til þess að fá fullkomlega rjetta 
lýsingu af henni, með tilliti til þess, hvað 
hún mjólkar mikið eptir burðinn og stend- 
'ur lengi geld; er þetta ekki lítill hagur, 
einkanlega þegar menn þurfa að kaupa 
kýr langt að. 


61 


5. Að það er mikla auðveldara, að komast 
upp á að þekkja einkenni Genons, en öll 
önnur einkenni á mjólkurkúm. 

6. Að menn eru margfalt fljótari að sjá hvern- 
ig kýrin er eptir þeim einkennum en öðr- 
um, svo menn gæti á svipstundu þekkt all- 
ar hinar beztu frá, af hundrað kúm, sem 
væru í flokki saman. 


Aðalatriðin í kenningu Gie- 
nons, dregin Saman í stuttar 
reglur til hægðarauka. 


Hjer að framan höfum vjer yfirfarið kenn- 
ingu Genons, með allri sundurliðun hennar; en 
eptir er að reyna hvernig hafa megi not af 
henni, þegar áliggur, án þess maður muni alla 
hina margbrotnu skiptingu í flokka og deild- 
ir með myndum þeim, er þar til heyra. 
Þetta álítum vjer auðveldast með þeim hætti, 
að gefa fáeinar algildar reglur, er innibindi 
aðalatriði fræði þessarar, og svo greinilegar, að 
jafnvel þeir, sem lítið skynbragð bera á þetta 
mál, geti haft þeirra not og þekkt sundur góð- 
ar og ljelegar mjólkurkýr. 

Gæði mjólkurkúa, eru eptir einkennum Ge- 
nons komin undir þessu: 

1. Stærð speldisins að ;flatarmáli þann- 
ig, að því stærra það er, þess betri er kýrin. 

2. Lögun speldisins þannig, því meir 
sem það gengur út á lærin að neðanverðu, og 


62 


því lengra sem það gengur upp eptir þeim, 
þess betri er kýrin; því sú sem hefur speld- 
ið einungis á júgrinu og út frá því á lærun- 
um, stendur skemur geld en önnur, er að vísu 
hefur jafnstórt speldi, en sem er mjótt að neð= 
an og upp hátt. 

3. Mýkt húðarinnar og háranna á 
speldinu, einkum á lærunum og júgrinu, því 
þetta er töluverður kostur, helzt ef speldið hef- 
ur um leið gulleitan lit, þar eð kýr með tals- 
vert minna, en mjúku speldi, getur mjólkað 
eins mikið og önnur,. sem hefur það stærra, 
en snarpt og þjetthært. Sje nú einnig ásamt 
hinu mjúka hári gulleit væring í speldinu, þá 
er það merki til þess að góð smjörmjólk sje 
í kúnni. 

4. Sjeu ofan til í röndum speldisins ann- 
arsvegar eða beggja megin, eða þá laust fyr- 
ir ofan speldið, kárbambar, eða aflangir blett- 
ir með stinnu hári, sem hvorki liggur upp nje 
niður, heldur stendur rjett út, — þá er þetta 
merki til þess að kýrin er lakari, en speldið 
annars sýnir, og því fremur sem hárkambarn- * 
ir ganga lengra ofan á lærin, hafa stinnara 
hár og lengra; því kýr með þessum einkenn- 
um stendur annaðhvort lengur geld, eða í henni 
er þunn og kostlítil mjólk. 

5. Sjeu vik inn í speldið, eða blettir á því 
af hárum er liggja niður á við, þá verður að 
draga stærð þeirra frá stærð speldisins, og á- 
líta kúna þeim mun lakari; en sjeu aptur, eins 
og opt vill til dílar utan við speldið af hár- 


63 


ur sem liggja upp eptir, án þess hárkambar 
myndist við það, þá má álíta þá sem viðbót 
við speldið og kúna þeim mun betri, þá ræð- 
ur að líkindum, eptir því, sem að framan hef- 
ur verið kennt, að fyrnefndir dílar hafi því 
meiri áhrif á gæði kýrinnar sem þeir eru neðar. 


Athugagreinir. 


1. Eins og getið er um hjer að framan, á- 
leit Genon að mjólkin í kúnum færi að nokkru 
leyti eptir því hve stórar þær væru, og hefur 
hann því talið þær í þrennu lagi eptir stærð, 
og getið þess að hann kallaði þá kú stóra, 
sem væri 50— 60 fjórðungar að þýngd; í með- 
allægi þær, sem væru 30—40 fjórðungar, og 
litlar þær sem ekki væru nema 10—20 fjórð- 
ungar. Nú er harla örðugt að koma því við 
hjá oss, að vega kýr, og í annan stað er þetta, 
sem Genon hefur ákveðið, mjög ónákvæmt og 
af handahófi; það mun t. a. m. vera dæma- 
laust að nokkur kýr sje að eins 10 fjórðung- 
ar. Menn verða því að venja sig við að dæma 
um vöxt þeirra eptir áliti, og getur það.orðið 
svo nákvæmt sem nægja má. 

2. Genon hefur enn getið þess að kýr frá 
hinum norðlægari löndum, t. a. m. Englandi, 
Danmörk og Hollandi mjólki meira en aðrar 
frá Spáni og syðri hluta Frakklands, sem eru 
af sama flokki og sömu deild; eptir þessu er 
líklegt að kýr hjá oss, ætti að mjólka meira, 


64. 


en hann hefur tilgreint við myndirnar, eink- 
um þegar þær eru vel fóðraðar. — Því hef- 
ur hann og ráðlagt að mjólka allar kýr af 
hinum fyrstu deildum þrisvar á dag eptir burð- 
inn, svo að þeim verði síður hætt við júgur= 
bólgu. Og enn fremur hefur hann sagt að kýr 
þær, sem hefði hárkamba væru tíma samari 
enn aðrar. 


Kostar í bandi 40 sk. 


jóðd 


Á 
hl -4 | 


